rAGALOG - 210 



Mga Karapatan 

Na Hinihiling ng Kalikasan ng Tao 
At Kinikilala ng Batas ng Islam 



1 2"> 
1 

10 



IO 
C 

3 

n 
YD 

un 



a Co-operative Office for Call * foreigners Guidance at Strttanah 

ter the supervision of Ministry of Islamic Affairs and Endowment and Call aid Guidance 
4240077 Fax 4251005 P.O. Box 92675 Riyadh 11661 E-mail: Surtanah22@hotmail.com 



< y y> *H by djbftll U*JI q*j 

UUc ^ jib oUUri ipyui^ 

nv-A*,r-r<*-A 1 dio; 

u/ * « I * tit ^ 

S A/ * * i * : £«Jbty r Ij 
«MU o-Alf-l* V-A : Jl^j 



9*7#3 c K&rapalan 



Mga Karapatan 

na Hinihiling ng Kalikasan ng Tao 
at Kinilala ng Batas ng Islam 

Tunay na ang papuri ay ukol kay Allah. Nagpupuri tayo sa 
Kanya, humihingi tayo ng tulong sa Kanya, at humihingi tayo ng 
kapatawaran sa Kanya. Nagpapakupkop tayo kay Allah laban sa 
mga kasamaan ng ating mga sarili at mga masasama sa ating mga 
gawa. Ang sinumang patnubayan Niya ay walang makapagliligaw 
rito; at ang sinumang iligaw Niya ay walang makapagpapatnubay 
rito. Sumasaksi ako na walang Diyos kundi si Allah lamang, wala 
Siyang katambal; at sumasaksi rin ako na si Muhammad ay 
Kanyang Lingkod at Kanyang Sugo. Pagpalain at pangalagaan siya 
ni Allah at gayon din ang kanyang mga mag-anak, ang kanyang 
mga Kasama, at ang sinumang sumunod nang maigi sa kanila. 

Tunay na ilan sa mga kagandahan ng Batas ni Allah ay ang 
pagsasaalang-alang sa katarungan at ang pagbibigay sa t&*x.t may 
karapatan ng karapatan nito nang walang pagpapalabis at walang 
pagkukulang. Tunay na si Allah ay nag-uutos na itaguyod ang 
katarungan, ang paggawa ng magaling, at ang pagbibigay sa mga 
kamag-anak. Dahil sa katarungan ay isinugo ang mga sugo, ibinaba 
ang mga banal na aklat, at nanatili ang lahat ng bagay sa Mundo at 
sa Kabilang-buhay. 

Ang katarungan ay ang pagbibigay sa bawat may karapatan ng 
karapatan nito at ang pagluluklok ng bawat may kalagayan sa 
kalagayang ukol dito. At hindi maisasakatuparan iyon kung fundi 




sa pamamagitan ng kaalaman hinggil sa mga karapatang ibinibigay 
sa karapat-dapat sa mga ito. Dahil doon, isinulat natin ang lathalain 
na ito upang ilahad ang mga mahahalaga sa mga karapatang iyon 
nang sa gayon ay maisagawa ng isang lingkod ni Allah ang 
kanyang nalaman sa mga ito sa abot ng makakaya. Mabubuod ang 
mga ito sa sumusunod: 

1 . Ang mga karapatan ni Allah, 

2. Ang mga karapatan ng Propeta ni Allah (SAS), 1 

3. Ang mga karapatan ng mga magulang, 

4. Ang mga karapatan ng mga anak, 

5. Ang mga karapatan ng mga kamag-anak, 

6. Ang mga karapatan ng mag-asawa, 

7. Ang mga karapatan ng namumuno at nasasakupan, 

8. Ang mga karapatan ng mga kapit-bahay, 

9. Ang mga karapatan ng mga Muslim sa kabuuan, 

10. Ang mga karapatan ng mga hindi Muslim. 

Ito ang mga karapatang ninanais nating talakayin nang maigsi. 

1. Aug mga Karapatan ni Allah 

Ang karapatang ito ang pinakamataas sa mga karapatan, ang 
pinakadapat gampanan, at ang pinakamalaki sapagkat ito ay 
karapatan ni Allah, ang Tagapaglikha, ang Pinakadakila, ang 
Nagmamay-ari, at ang Tagapangasiwa ng lahat ng bagay. Ito ang 
karapatan ng Tunay na Hari, ang Naglilinaw, ang Buhay, ang 
Tagapag-aruga na sa pamamagitan Niya ay nananatili ang mga 
langit at lupa at na siyang lumikha sa bawat bagay at nagtakda rito 
ng pagtatakdang sa pamamagitan ng masakJaw na karunungan. 

1 (SAS): Sallallahu 'Alayhi wa Sallam: Sumakanya angpagpapala at kapayapaan ni 
Allah. Binabanggit ito sa tuwingtimitukoy si Propeta Muhammad (SAS). 



9*7#i xr K&rapalan 



Ito ang karapatan ni Allah na lumikha sa iyo mula sa wala 
noong ikaw ay hindi pa isang bagay na nababanggit. Ito ang 
karapatan ni Allah na nag-alaga sa iyo sa pamamagitan ng Kanyang 
mga biyaya samantalang ikaw ay nasa tiyan pa ng iyong ina sa loob 
ng tatlong tabing ng kadiliman, 1 noong hindi pa makakaya ng isa 
man sa mga nilikha na iparating sa iyo ang iyong pagkain at ang 
mga sangkap ng paglaki mo at buhay mo. Dinulutan Niya ng gatas 
para sa iyo ang dalawang dibdib. Itinuro Niya sa iyo ang tama at 
mali. Itinalaga Niya para sa iyong kapakanan ang iyong mga 
magulang. Tifmlungan ka Niya at inihanda ka Niya. Pinagkalooban 
ka Niya ng mga biyaya, isip at pang-unawa, at inihanda ka Niya 
upang tanggapin iyon at pakinabangan iyon. "At si Allah ay 
nagpaluwal sa inyo mula sa tiyan ng inyong mga ina 
samantalang wala kayong nalalamang anuman. At gumawa 
Siya para sa inyo ng pandinig, mga paningin, at mga puso 
nang harinawa kayo ay magpasalamat." (16:78) 

Kaya naman kung hahadlangan Niya sa iyo ang kagandahang- 
loob Niya kahit sa isang kisap mata lamang, tiyak na mamamatay 
ka; at kung ipagkakait Niya sa iyo ang Kanyang awa kahit sa isang 
saglit lamang, tiyak na hindi ka mabubuhay. Samakatuwid, kapag 
ganito ang kagandahang-loob ni Allah sa iyo at ang Kanyang awa 
sa iyo, ang Kanyang karapatan sa iyo ay ang pinakamalaki sa lahat 
ng mga karapatan sapagkat iyon ay karapatang bunga ng paglikha 
Niya sa iyo, paghahanda Niya sa iyo, at pagtulong Niya sa iyo. 
Tunay na hindi Niya hinahangad buhat sa iyo ang anumang kaloob 
o pagkain: "...Hindi Kami humihingi sa iyo ng kaloob, Kami ay 
nagkakaloob sa iyo. At ang magandang kahihinatnan ay ukol 
sa mga may pangingilag na magkasala." (20:132) 



9V#a ^arapalan 



Ang ninanais Niya lamang sa iyo ay isang bagay na ang dulot 
na kabutihan ay babalik din sa iyo; ninanais Niya mula sa iyo na 
sambahin mo Siya — tanging Siya lamang at walang katambal sa 
Kanya. "At hindi Ko nilikha ang jinni at ang tao kung hindi 
upang sambahin nila Ako, Hindi Ako nagnanais buhat sa 
kanila ng kaloob at hindi Ako nagnanais na pakainin nila Ako. 
Tunay na si Allah ang Tagapagkaloob, ang Nagtataglay ng 
matatag na lakas." (51:56-58) Ninanais niya mula sa iyona 
maging isang mananamba sa Kanya ayon sa lahat ng kahulugan ng 
pagsamba, yayamang Siya ang iyong Panginoon ayon sa lahat ng 
kahulugan ng Pagkapangi noon . Dapat kang maging mananamba 
na nagpapakaaba sa Kanya, nagpapakumbaba sa Kanya, sumusunod 
sa Kanyangutos, umiiwas sa Kanyang ipinagbawal, at naniniwala 
sa Kanyang ipinagbigay-alam sapagkat nakikita mo ang mga biyaya 
Niya sa iyo na sagana at sunod-sunod. Kaya hindi ka ba mahihiya 
na gantihan ang mga biyayang ito ng kawalang-utang na loob? 

Kung sakaling may isang tao na nakagawa ng kagandahang 
loob sa iyo, tiyak na mahihiya ka na tapatan siya ng pagsuway at 
hayagang salungatin siya. Kaya papaano na lamang ang iyong 
Panginoon na ang bawat biyaya sa iyo ay buhat sa Kanyang biyaya 
at ang bawat naaalis sa iyo na kapinsalan ay dahil sa Kanyang 
awa? "At ang anumang nasa inyo na biyaya ay buhat kay 
Allah at pagkatapos kapag dinapuan kayo ng kapinsalaan ay 
sa Kanya kayo humihiyaw sa pagdaing." (16; 53) 

Tunay na ang karapatang ito na iniukol ni Allah sa Kanyang 
sarili ay talagang madali at magaan gampanan para sa sinuman 
na ginawa ni Allah na ito ay maging madali. Iyon ay sapagkat ang 
pagganap nito ay hindi ginawan ni Allah ng pahirap, pigliati, at 
bigat. Sinabi ni Allah (22:78): "At makibaka kayo alang-alang 
kay Allah nang nararapat na pakikibaka para sa Kanya. Siya 



^arapalan 



ang humirangj sa inyo, at hindi Siya nag-atang sa inyo ng 
anumang pahir ap sa Reiihiyon, na paniniwala ng inyong amang 
si Abraham. Siya ay tumawag sa inyo na mga Muslim noon pa 
man at sa Qur'an na ito, upang ang Sugo ay maging saksi sa 
inyo at kayo naman ay maging mga saksi sa mga tao. Kaya 
pangalagaan ninyo ang pagdarasal at magbigay kayo ng zakah 
at magpakandili kayo kay Allah. Siya ang inyong Tagatangkilik 
— kay inam na Tagapagtangkilik at kay inam na Kakampi!" 

Ang paniniwalang ito sa karapatan ni Allah ay ideyal na 
paniniwala, pagsampalataya sa katotohanan, matuwid na gawang 
namumunga. Ito ay paniniwalang ang sangkap ay ang pag-ibig at 
ang pagdakila, at ang bunga nito ay ang katapatan, ang 
pagsisigasig, at limang ulit na pagdarasal sa araw at gabi na sa 
pamamagitan ng mga ito ay pinapawi ni Allah ang mga kasalanan, 
itinataas Niya ang mga antas, at pinabubuti Niya ang mga puso at 
mga kalagayan. Gagawin ng isang mananamba ang mga pagsamba 
ayon sa kanyang kakayahan (64:16): "Kaya mangilag kayong 
magkasala kay Allah sa abot ng inyong makakaya;..." 

Ang pagdarasal. Nagsabi ang Propeta (SAS) kay 'Imran ibnu 
Husayn noong may sakit ito: "Magdal ka na nakatayo, ngunit 
kung hindi mo makaya ay paupo, ngunit kung hindi mo rin 
makaya ay pahiga na nakatagilid. ,, 

Aug pagbibigay ng Zakah. Ito ay isang maliit na bahagi 
buhat sa iyong pag-aari na ibinibigay mo para sa pangangailangan 
ng mga kapwa Muslim: para sa mga maralita, mga dukha, mga 
manlalakbay, mga may pagkakautang, at iba pang karapat-dapat 
na tumanggap ng zakah. 

Ang pag-aayuno. Ito ay sa loob ng isang buwan sa isang taon 
(2:185): "...at ang sinuman sa inyo na may-sakit o nasa isang 
paglalakbay ay mag-aayuno ng katumbas na bilang mula sa 



ibang mga araw...." Ang sinumang hindi makayang mag-ayuno 
sanhi ng permamenteng kapansanan ay magpapakain ngisang 
dukha para sa bawat araw na hindi napag-ayunuhan. 

Ang hajj sa Banal na Bahay (ni Allah), Ito ay isang beses 
sa tanang buhay para sa may kakayahan. 

Ito ang mga pangunahin sa karapatan ni Allah. Ang iba pa rito 
ay tungkuling gagampanan sanhi ng di-karaniwang pangyayari 
gaya ng pakikibaka sa landas ni Allah o sanhi ng mga kadahilanan 
na tinatawag ng pangangailangan gaya ng pagsaklolo sa naaapi. 

Tingnan mo kapatid ang karapatang ito na madaling gampanan 
na mar ami ang gantimpala; kapag ginampanan mo ito magiging 
maligaya ka sa Mundo at sa Kabilang-buhay, maliligtas ka sa 
Impiyerno at papasok ka sa Paraiso. "...Kaya ang sinumang 
hinango sa Apoy at ipinasok sa Paraiso, tunay na nagtagumpay 
nga siya. Ang buhay sa Mundo ay isa lamang mapanlinlang na 
kasiyahan." (3:185) 

2. Aug Karapatan ng Sugo ni Allah 

Ang karapatang ito ay ang pinakamalaki sa mga karapatan ng 
mga nilikha sapagkat walang karapatang ukol sa isang nilikha 
ang higit na malaki pa kaysa sa karapatan ng Sugo ni Allah 
(SAS). Sinabi ni Allah (48:8-9): "Tunay na Kami ay nagsugo sa 
iyo biiang saksi, tagapaghatid ng nakalulugod na balita, at 
tagapagbabala, upang sumampalataya kayo kay Allah at sa 
Kanyang Sugo, tumulong kayo rito, magpitagan kayo rito,..." 
Dahil doon kailangang iuna ang pagmamahal sa Propeta (SAS) 
kaysa sa pagmamahal sa 1 all at ng mga tao, kahit sa sarili, anak, at 
magulang pa. Nagsabi ang Sugo ni Allah (SAS): "Hindi 
tnumasarrrpalztaya "ng si ft v man sa myo hangga't Hindi ako ang 



9%3 ^arapalan 



high na mahal niya kaysa sa kanyang anak, kanyang magulang, 
at sa lahat ng mga tao. " 

Kabilang sa mga karapatan ng Propeta ni Allah (SAS) ay na 
pagpitaganan siya, igalang siya, dakilain siya ng pagdakilang 
naaangkop sa kanya nang walang pagpapalabis at walang 
pagkukulang. Ang pagpipitagan sa kanya habang nabubuhay pa 
siya ay ang pagpipitagan sa kanyang Sunnah at sa kanyang 
marangal napagkatao. Ang pagpipitagan sa kanya matapos na siya 
ay yumao a^ang pagpipitagan sa kanyang Sunnah at sa kanyang 
matutuwid na panuntunan. Ang sinumang nakakita sa paggalang 
ng mga Sahabi 1 (RA) 2 at pagdakila nila sa Sugo (SAS), malalaman 
niya kung paanong ginampanan ng mga kapita-pitagan at magaling 
na mga taong ito ang tungkulin nila sa Sugo ni Allah (SAS). 
Nagsabi si 'Urwah ibnu Mas'ud sa mga Quraysh, ncx>ng naisugo 
nila siya upang makipag-usap sa Propeta (SAS) hinggil sa 
kasunduang pangkapayapaan ng Hudaybiyah: "Nakapunta na ako 
sa mga hari: sa Khosrau (Emperador ng Persia), Caesar (Emperador 
ng Byzantine), at Negus (Hari ng Ethiopia) ngunit wala akong 
nakitang may isang taong iginalang ng kanyang mga kasama na 
tulad ng paggalang ng mga kasama ni Muhammad kay Muhammad. 
Kapag nag-utos siya sa kanila, kaagad nilang sinusunod ang utos 
niya; at kapag nagsagawa siya ng wudu halos pag-awayan nila 
ang tubig na ginamit niya sa kanyang wudu '; kapag nagsalita siya, 
ibinababa nila ang kanilang tinig sa kanyang harap at hindi nila 

Kasama ng Propeta. Ang sinumang nakakita sa Propeta, sumampalataya sa Islam at. 
namatay na isang Muslim ay tinatawag na Sahabi. 

2 (RA): Radiyallahu 'Anhu para sa lalaki, Radiyallahu 'Anha para sa babae, 
Radiyallahu 'Anhum para sa marami; ang ibig sabinin nito ay: Kalugdan siya (o sila) 
ni Allah. Ito ay panalanging binabanggit sa tuwing uababanggit ang pangalan o taguri 
ng Kasama o asawa ni Propeta Muhammad (SAS). Itinuturmg ang isang tao na kasama 
ng Sugo (SAS) kungnakatagpo niya ito, naniwala sa Islam at namatay sa Islam. 



tinataliman ang tingin sa kanya bilang paggalang sa kanya." 
Ganyan nila siya dinadakila, nawa'y malugod si Allah sa kanila. 
Itinatak ni Allah sa kanyang kalikasan ang marangal namga 
kaasalan, ang kahinahunan at ang kaiga-igayang pagkatao sapagkat 
kung siya ay mabagsik at matigas ang puso, tiyak na nagsilayuan 
na sana sila sa kanyang paligid. 

Kabilang pa sa mga karapatan ng Propeta (SAS) ay ang 
paniwalaan siya sa ipinabatid niya hinggii sa mga bagay na nagdaan 
na at sa mangyayari pa; ang sundin ang anumang ipinag-utos niya; 
ang iwasan ang anumang ipinagbawal at sinaway niya; at ang 
sumampalataya na ang kanyang patnubay ay ang pinakaganap na 
patnubay, angbatas niya ay ang pinakaganap sa lahat ng mga batas 
at na hindi pangingibawin dito ang anumang batas o patakaran 
maging anuman ang pinanggalingan niyon. "Kaya hindi nga, 
sumpa man sa iyong Panginoon, hindi sila sumasampalataya 
hangga't hindi ka nila ginagawang tagahatol sa anumang 
hidwaang namamagitan sa kanila, at pagkatapos ay hindi sila 
nakasusumpong sa kanilang mga sarili ng pagtutol sa 
anumang ihinusga mo at nagpapasakop sila nang tunayna 
pagpapasakop."(4:65); "Sabihin mo: "Kung kayo ay talagang 
umiibig kay Allah ay sundin ninyo ako; iibigin kayo ni Allah 
at magpapatatawad Siya sa inyo ng inyong mga pagkakasala." 
At si Allah ay Mapagpatawad, Maawain." (3:31) 

Kabilang pa sa mga karapatan ng Propeta (SAS) ay ang 
ipagtanggol ang kanyang Batas at ang kanyang patnubay sa abot 
ng lakas na makakaya ng isang tao alinsunod sa kung anong 
sandata ang hinihiling ng kalagayan. Kaya kapag ang kaaway ay 
umaatake sa pamamagitan ng mga argumento at mga panliligaw, 
ang pagtatanggol niyon ay sa pamamagitan ng kaalaman, 
pagpapabula sa kanyang mga argumento at ruga panliligaw, at 



9%3 c Karapaiai 




paglilinaw sa k*siraan ng mga naturan, Subalit kung umaatake 
siya sa pamamagitan ng sandalt at mga kanyon, ang pagtatanggol 
niyon ay sa pamamgitan ng katulad din ng mga ito. 

Hindi magagawa ng isang tunay na mananampalataya na 
makarinig ng tumutuligsa sa Batas ng Propeta (S AS) o sa marangal 
na pagkatao nito at mananahimik na lamang hinggil doon kung 
mayroon siyang kakayahang magtanggol. 

3. Aug mga Karapatan 
ng mga Magulang 

Walang sinumang nagkakaila sa kagandahang-loob ngmga 
magulang sa mga anak nila. Ang mga magulang ang dahilan ng 
paglitaw ng anak kaya mayroon silang malaking karapatan sa 
kanya. Inalagaan nila siya noong maliit pa siya, nagpakahirap sila 
para sa kaginhawan niya, at nagpuyat sila upang makatulog siya. 

Dinala ka ng iyong ina sa tiyan niya sa loob at nabubuhay ka na 
nakikihati sapagkain niya at sa kapinsalaan ng kalusugan niya, sa 
loob ng siyam na buwan sa karaniwan. Ipinahiwatig iyon ni Allah 
sa Kanyang sinabi (31:14): "...dinala siya ng kanyang ina sa 
sinapupunan na nanghina nang nanghina..." At pagkatapos 
naman nito ay ang pag-aalaga at ang pagpapasuso saloobng 
dalawang taon kalakip ang pagod, ang pagtitiis, at ang hirap. Ang 
ama ay ganoon din: nagsisikap siya para buhayin ka at pakainin ka 
mula sa iyong pagkabata hanggang sa marating mo ang tamang 
gulang para mabuhay nang sarili. Nagsisikap siya na pag-aralin ka 
at patnubayan ka habang ikaw ay wala pang kakayahang makagawa 
ng masama o mabuti sa iyong sarili. Dahil doon ay inatasan ni 
Allah ang anak na gumawa ng kagalingan sa mga magulang bilang 
pasasalamat sa kanila. Nagsabi Siya (31:14): "At nagtagubilin 



GO 



Kami sa tao kaugnay sa kanyang mga magulang — dinala siya 
ng kanyang ina sa sinapupunan na nanghina nang nanghina at 
ang pag-awat sa kanya ay sa loob ng dalawang taon — na 
magpasalamat ka sa Akin at sa iyong mga magulang; sa Akin 
ang hantungan." Sinabi pa Niya (17:23-24): "...at sa mga 
magulang ay gumawa ng magaling. Kung inabot nga sa iyong 
piling ng isa sa kanila o nilang dalawa ang katandaan ay huwag 
kang magsabi sa kanila ng pabalang na salita at huwag mo 
silang bulyawan, datapuwa't ay magsabi ka sa kanila ng 
marangal na salita." 

Tunay na karapatan sa iyo ng iyong mga magulang na maging 
mabait ka sa kanila at iyon ay sa pamamagitan ng paggawa ng 
magaling sa kanila sa salita at sa gawa sa pamamagitan ng 
pagtulong at paglilingkod sa kanila. Susundin mo ang kanilang 
utos na walang pagsu way kay Allah at walang dulot na kapinsalaan 
sa iyo. Maging banayad ka sa pakikipag-usap sa kanila, maging 
magiliw ka sa kanila, at paglingkuran mo sila sa paraang nauukol 
sa kanila. Huwag kang manghinawa sa kanila kapag sila ay 
tumanda, nagkasakit, at nanghina. Huwag mong isiping pabigat 
iyon na mula sa kanila sapagkat ikaw ay magiging nasa kalagayan 
din nila. Magiging magulang ka rin kung papaanong siya ay naging 
mga magulang. Sasapitin mo rin ang katandaan sa piling ng iyong 
mga anak, kung itinakda sa iyo na mabuhay nang matagal, kung 
papaanong sinapit nila ang katandaan sa piling mo. Kakailanganin 
mo rin ang kabaitan ng iyong mga anak kung papaano nilang 
kinailangan ang iyong kabaitan. Kung nagawa mong maging 
mabait sa kanila, magalak ka sa naghihintay sa iyo na masaganang 
gantimpala at kaukulang pabuya. Ang sinumang naging mabait sa 
kanyang mga magulang, magiging mabait rin sa kanya ang kanyang 
mga anak; ang sinumang naging suwail sa magulang, magiging 



9%i ^aropalan 



suwail din sakanya ang kanyang mga anak. Ang ganti ay kauri ng 
ginawa. Gaya ng ginawa mo ang gagawin sa iyo. 

Tunay ngang ginawa ni Allah ang antas ng karaptan ng mga 
magulang na isang malaki at mataas na antas sapagkat ginawa 
Niya ang karapatan nila na kasunod sa Kanyang karapatan na 
kinapapalooban ng Kanyang sariling karapatan at ng karapatan ng 
Kanyang Sugo (SAS). Nagsabi Siya(4:36): "At sambahin ninyo si 
Allah at huwag kayong magtambal sa Kanya ng anuman. At sa 
mga magulang ay gumawa ng magaling,..." At sinabi pa Niya 
(31:14): "...na magpasalamat ka sa Akin at sa iyong mga 
magulang;..." Inuna ng Propeta (SAS) ang kabutihan samga 
magulang kaysa sa pakikibaka alang-alang kay Allah, gaya ng 
nasasaad sa Hadith na isinalaysay ni Ibnu Mas'ud (RA). Nagsabi 
siya: "Nagsabi ako, 'O Sugo ni Allah, anong gawain ang pinakaibig 
ni Allah?* Nagsabi Siya, 'Ang pagdarasal sa iakdang oras nito. * 
Nagsabi ako, 'Pagkatapos ay ano pa po?' Nagsabi siya, 'Kabaitan 
sa mga magulang. ' Nagsabi pa ako, 'Pagkatapos ay ano pa po?' 
Nagsabi siya, 'Ang pakikibaka sa landas ni Allah. ' " Isinalaysay 
ito nina Imam al-Bukhari at Imam Muslim. Ito ay nagpapakita sa 
kahalagahan ng karapatan ng mga magulang na ipinagwawalang- 
bahaia ng marami sa mga tao. Nauwi sila sa mga pagsuway sa 
magulang at alitan ng mga magkakamag-anak. Makikita mong ang 
isa sa kanila ay walang nakikitang karapatan £ara sa kanyang ama 
at kanyang ina. At baka hinahamak at nilalait pa niya sila at 
pinagmamataasan pa niya sila. Makakatagpo ng taong tulad nito 
ang ganti sa kanya sa malaon o madaling panahon. 

4. Ang Karapatan ng mga Anak 

Ang mga anak ay binubuo ng mga anak na lalaki at mga anak 
na babae. Marami ang mga karapatan ng mga anak. Kabilang sa 



pinakamahalaga ay ang edukasyon at ito ay ang pagpapalago ng 
pananampalataya at kagandahang asal sa kanilang mga sari li upang 
sila ay maging mga mananampalataya at mga may magandang asal. 
Nagsabi si Allah (66:6): "O mga sumampalataya, ipagsanggalang 
ninyo ang inyong mga sarili at ang inyong mga mag-anak sa 
Apoy na ang panggatong nito ay ang mga tao at ang mga bato, 
..." Nagsabi ang Propeta(S AS): "Lahat kayo ay tagapangalaga at 
lahat kayo ay pananagutin sa kanyang pinangangalagaan. Ang 
lalaki ay tagapangalaga sa kanyang mag-anak at pananagutin sa 
kanyang pinangangalagaan." Samakatuwid ang mga anak ay 
bagay na ipinagkatiwala sa mga magulang at sila ay mananagot sa 
mga ito sa Araw ng Paghuhukom. Sa pamamagitan ng pagpapalaki 
sa mga anak ng pagpapalaking nakasalig sa pananampalataya at 
kagandahang asal, makalalabas ang mga magulang sa pananagutan 
sa kanilang pinangangalagaan at magiging matuwid ang mga anak. 
Kaya naman ang mga ito ay magiging lugod ngmatangmga 
magulang sa Mundo at sa Kabilang-buhay. Nagsasabi si Allah 
(52:21): "At ang mga sumampalataya at sinundan sila sa 
pananampalataya ng kanilang mga supling ay isasama Namin 
sa kanila ang kanilang mga supling at hindi Namin babawasan 
sila ng anuman mula sa gantimpala sa ginawa nila. Ang bawat 
tao, sa kanyang tinamo, ay mananagot." At sinasabi ng Propeta 
(SAS): "Kapag namatay ang isang tao, humihinto ang kanyang 
gawa maliban sa tailo: kawanggawa na tuloy-tuloy p karunungan 
na napakikinabangan kapag wala na siya o matuwid na anak na 
nanalangin para sa kanya. " Ito ay ilan sa mga bunga ng mabuting 
pagpapalaki sa anak: kapag lumaki sa matuwid na pagpapalaki ay 
magiging kapaki-pakinabang sa mga magulang kahit patay na sila. 

Minaliit ng maraming magulang ang karapatang ito kaya 
napabayaan nila ang kanilang mga anak at nakalimutan nila ang 




mga ito; para bagang wala silang pananagutan sa mga ito. Hindi 
nila tinatanong ang mga ito kung saan nagpunta, kung kailan 
dumating, kung sinu-sino ang mga kaibigan at ang mga kasama 
ng mga ito. Hindi nila inaakay ang mga ito sa mabuti at hindi nila 
pinagbabawalan sa masama. Ang kataka-taka pa ay na ang mga ito 
ay nahumaling nang ganap na pagkahumaling sa kanilang mga 
kayamanan: pinangangalagaan ito, pinalalago ito, at nagpupuyat 
alang-alang sa ikabubuti nito sa kabila ng lahat na sa kadalasan ay 
pinalalago nila ang kayamanang ito at pinagyayaman ito para sa 
iba. Sa kabilang dako, ang mga anak ay walang halaga sa kanila sa 
kabila ng lahat na ang pangangaiaga sa kanila ay lalong mahalaga 
at lalong kapaki-pakinabang sa Mundo at sa Kabilang-buhay. Kung 
papaanong tungkulin ng isang ama na busugin ang katawan ng 
kanyang anak sa pamamagitan ng pagkain at inumin at pasuutan 
ang katawan nito ng damit, tungkulin din niyang busugin ang puso 
ng kanyang anak ng kaalaman at pananampalataya at pasuutan ang 
kaluluwa nito ng damit ng pananggalang sa kasalanan sapagkat 
iyon ang mabuti. 

Kabilang din sa mga karapatan ng mga anak na sustentuhan 
sila ng ama, ayon sa kung ano ang makatuwiran, nang walang 
pagsasayang at walang pagkukulang sapagkat iyon ay bahagi ng 
tungkulin niya sa mga anak niya at tanda ng pasasalamat sa biyaya 
sa kanya ni Allah na salaping ipinagkaloob Nito sakanya. Atbakit 
niya ipagkakait sa kanila ang yaman niya habang siya ay nabubuhay 
at ipagmaramot sa kanila ito upang ipunin para sa kanila at saka 
kukunin nila nang sapilitan sa kanya pagkamatay niya? Kahit pa 
man ipagmaramot niya ang sustentong tungkulin niyang gugulin 
para sa kanila, sila ay may karapatang kumuha mula sa salapi 
niya ng makasasapat sa kanila, ayon sa kung ano ang makatuwiran, 
gaya ng ipinayo ng Sugo ni Allah (SAS) kay Hind Bint 'Utbah. 



^arapalan 



16 



Kabilang pa rin sa mga karapatan ng mga anak na hindi 
magtatangi ng isa sa kanila sa iba pang anak sa pagbibigay ng mga 
kaloob at mga regalo. Samakatuwid, hindi bibigyan ng anuman ang 
ilang mga anak at ang iba naman ay pagkakaitan sapagkat iyon ay 
tanda ngkawalan ngkatarungan at pang-aapi. Hindi minamahal ni 
Allah ang mga di-makatarungan. At sapagkat ang gayon ay nauuwi 
sa pagkalayo ng damdamin ng mga napagkaitan at pagkakaroon ng 
pagkamuhi sa pagitan ng mga napagkaitan at mga napagkalooban. 
Datapuwat maaari pang ang pagkamuhi ay mamamagitan sa mga 
napagkaitan at sa kanilang mga magulang. May taong itinatangi 
ang isa sa kanyang mga anak sa iba pang mga anak dahil sa 
kabaitan at pagmamahal nito sa mga magulang nito. Kaya naman 
itinatangi ito ng magulang nito sa regalo at kaloob dahil nga sa 
nakalalamang ito sa kabaitan. Ngunit ito ay hindi ito nagbibigay- 
katwiran upang magkaroon ng pagtatangi. Ang may kalamangan 
sa kabaitan ay hindi ipinahihintulot na pagkalooban ng kabayaran 
dahil sa kanyang kabaitan sapagkat ang gantimpala ng kabaitan ay 
nasa kay Allah, at sapagkat ang pagtangi sa mabait sa pamamagitan 
ng pagbibigay ay magbubunga ng paghanga niya sa kanyang 
kabaitan at ngpag-aakalang may kalamangan siya, at magbubunga 
naman ng paglayo ng loob ng ibang anak at ng pagpapatuloy nito 
sa kasuwailan nito. At saka tayo ay hindi nakaaalam. Maaaring 
magbago ang mga kalagayan: ang mabait na anak ay magiging 
suwail at ang suwail ay magiging mabait, sapagkat ang mga puso 
ay nasakamay ni Allah; binabago Niya ito sa paraang ninais Niya. 

Nasasaad sa Sahih al-Bukhari at Sahih Muslim, ayon kay an- 
Nu'man Ibnu Bashir na ang kanyang amang si Bashir Ibnu Sa'd 
ay nagkaloob sa kanya ng isang aliping batang lalaki at ipinabatid 
iyon ng kanyang ama sa Propeta (SAS), kaya nagsabi ang Propeta 
(SAS): "Ang bawat anak mo ba ay pinagkalooban mo ng tulad 



9%3 ^ampafan 



nito?" Nagsabi ito: "Hindi po." nagsabi siya: "Bawiin mo iyon. " 
Sa isa namang sanaysay ay nagsabi siya: "Mangilag kayong 
magkasala kay Allah at maging makatarungan sa pagitan ng 
inyong mga anak. " At sa ibang pagkakaulat: "Pasaksihan mo ito 
sa iba pa sa akin sapagkat Hindi ako sumasaksi sa pang-aapi. " 
Tinawag ng Sugo ni Allah (S AS) na pang-aapi ang pagtatangi sa 
ilang mga anak kaysa sa ibang mga anak. Ang pang-aapi ay 
kawalan ng katarungan at ipinagbabawal ito. 

Subalit kung sakaling ang isa sa kanila ay binigyan ng bagay 
na kinakailangan nito at ang iba naman ay hindi nangangailangan 
nito, halimbawa ay kung nangangailangan ang isa sa mga anak ng 
mga gamit sa paaralan o ng pagpapagamot o ng tulong sa pag- 
aasawa, ay hindi masamang itangi ito sa pagbibigay ng anumang 
kinakailangan nito sapagkat ang pagtatanging ito ay alang-alang 
sa pangangailangan kaya naman ito ay gaya ng pagsusustento. 

Kapag ginagampanan ng magulang ang tungkulin niya sa anak 
niya gaya ng pagpapalaki at pagsusustento, siya ay karapat-dapat 
na magturo sa anak na maging mabuti sa magulang nito at 
magsaalang-alang sa mga karapatan ng magulang nito. At kapag 
pinababayaan ng magulang ang kanyang tungkulin na nabanggit, 
magiging karapat-dapat siya sa pagdurusa sa pamamagitan ng 
pagkaila ng anak sa kanyang karapatan. Daranas siya ng pagdurusa 
bilang karampatang gantimpala sa kanya. At ang gaya ng ginawa 
mo ay gagawin rin sa iyo. 

5. Ang mga Karapatan 
ng mga Kamag-anak 

Ang nauugnay sa iyo sa pagkakamag-anak gaya ng kapatid, 
tiyuhin, at kanilang mga anak, at ang bawat may kaugnayan sa iyo 
ay ukol sa kanya ang karapatan ng pagkakamag-anak na ito, 



9#£<3 c X&rapalan 



alinsunod sa kung gaano siyakalapit Nagsabi si Allah (17:26): 
"At ibigay sa kamag-anak angkaraptan nito..." At sinabi pa 
Niya (4:36): "At sambahin ninyo si Allah at huwagkayong 
magtambal sa Kanya ng anuman. At sa mga magulang ay 
gumawa ng magaling, at pati sa mga kamag-anak,..." Kaya 
tungkulin ng bawat kamag-anak na makipagmabutihan sa kanyang 
kamag-anak, ayon sa kung ano ang makatuwiran, sa pamamagitan 
ng pagkakaloob ng tulong ng impluwensiya, pag-alalay at tulong 
pananaiapi, alinsunod sa kung ano ang hinihiling ng kalapitan ng 
pagkakamag-anak at tindi ng pangangailangan. Ito ang hinihiling 
ng Batas ng Islam, katuwiran, at kalikasan ng tao. 

Marami ang mga talata ng Qur'an at mga Hadith na nag-uudyok 
at naghihikayat sa pagpapanatili ng ugnayang pangkamag-anak. 
Nasasaad sa Sahih al-Bukhari at sa Sahih Muslim ayon kay Abu 
Hurayrah (RA) ang Propeta (SAS) ay nagsabi: 
"Tunay na si Allah ay lumikha sa mga nilikha at nang 
natapos na Niya ang mga ito ay tumayo ang sinapupunan at 
nagsabi, 'Ito ang kalalagyan ng nagpapakupkop sa iyo laban 
sa pagpuputol ng ugnayang pangkamag-anak, 9 Kay a nagsabi 
si Allah, 'Oo, hindi ka ba nalulugod na nakikipag-ugnayan 
Ako sa nakikipag-ugnayan sa iyo at pinuputol Ko ang 
ugnayan sa pumuputol ng ugnayan sa iyo? 9 Nagsabi ito f 
'Opo. 9 Nagsabi Siya, *Kaya iyan ay para sa iyo. 9 99 Pagkatapos 
ay nagsabi pa ang Sugo ni Allah (SAS) (47:22-23): "Kung 
nanaisin ninyo ay bigkasin ninyo ito: 'Maaari kaya, kung 
manungkulan kayo, na gagawa kayo ng katiwalian sa Iupa at 
puputulin ninyo ang inyong ugnayang pangkamag-anak? 
Ang mga iyon ang isinumpa ni Allah; ginawa Niya silang 
bingi at binulag Niya ang kanilang mga paningm.'" Nagsabi 
pa ang Propeta (SAS): "Ang sinumang naniniwala kay Allah at 
sa Ruling Araw ay makipag-ugnayan siya sa kamag-anak niya. 99 



9%3 ^arapalan 



Marami sa mga tao ang nagwawalang-bahala at nagpapabaya 
sa karapatang ito. Makikita mong mayroong isa sa kaniiang hindi 
nagbibigay sa kanyang kamag-anak ng pagkilala sa ugnayan, ni 
tulong pananalapi, ni tulong ng impluwensiya, ni pakikitungo na 
may magandang asal. Lumilipas ang mga araw at mga buwan na 
hindi niya nakikita ang kanyang mga kamag-anak, hindi rin Niya 
dinadalaw sila, hindi nagpapakita ng pagmamahal sa kanila kahit 
sa pamamagitan ng pagreregalo, hindi tumutulong sa kanila sa 
kagipitan o pangangailangan. Datapuwa't baka pinakikitunguhan 
pa niya sila nang masama sa salita o sa gawa, o sa kapwa salita at 
gawa. Nakikipag-ugnayan siya sa di-kamag-anak ngunit pinuputol 
niya ang ugnayan sa kanyang kamag-anak. 

May taongnagpapanatili ngugnayang pampamilya sa kanyang 
mga kamag-anak kung pinananatili rin niia ang ugnayang 
pangmag-anak sa kanya, ngunit pinuputol niya ang ugnayan niya 
sa kanila kapag pinuputol nila ang kaniiang kaugnayan sa kanya. 
Ang ganitong tao ay hindi talaga nagpapanatiii ng ugnayang 
pangmag-anak; siya ay gumaganti lamang ng katulad sa ginawang 
kabutihan sa kanya. Ang pagganti sa kabutihan ay ginagawa sa 
kamag-anak at gayon din sa di-kamag-anak sapagkat ang pagganti 
sa kabutihan ay hindi lamang nauukol sa kamag-anak. Ang tunay 
na nagpapanatiii ng ugnayang pampamilya ay ang nagpapanatiii 
nito alang-alang kay Allah at hindi niya pinapansin kung 
pinananatili ng kamag-anak niya ang ugnayan sa kanya o hindi. 
Nasasaad sa Sahih al-Bukhari ayon kay 4 Abdullah Ibnu 'Amr Ibni 
al-' Ass na ang Propeta (SAS) ay nagsabi: "Ang nagpapanatiii sa 
ugnayang pampamilya ay hindi ang gumaganti; datapuwa't ang 
nagpapanatiii sa ugnayang pampamilya ay yaong kapag pinutol 
ang ugnayang pampamilya sa kanya ay inuugnay niya ito. " May 
isang lalaking nagtanong sa kanya (SAS). Sinabi nito: "Q Sugo ni 
Allah, may mga kamag-anak akong pinanatili ko ang ugnayan ko 



sa kanila ngunit pinuputol naman nila ang ugnayan nila sa akin, 
ginagawan ko sila ng mabuti ngunit ginagawan naman nila ako 
ng masama, at banayad ang aking pakikitungo sa kanila subalit 
mabagsik sila sa akin. Kaya nagsabi ang Propeta (SAS): "Kung 
ikaw nga ay katulad ng sinabi mo, para mo lamang silang 
pinakakain ng mainit na abo at mananatiling mayroon kang 
kasamang tagapagtanggol buhat kay Allah laban sa kanila 
hangga't nananaiili ka sa gayong kalagayan. " 

Sapat na ang pagpapanatili sa ugnayang pampamilya upang si 
Allah ay magpanatili ng ugnayan sa Mundo at sa Kabilang Buhay 
sa taong nagpapanatili ng ugnayang pampamilya. Kaya naman 
pinagkakalooban Niya ito ng awa, pinadadali Niya para rito ang 
mga bagay-bagay, at pinapawi Niya rito ang mga pighati. Bukod pa 
rito, ang ugnayang pangmag-anak ay dahilan rin ng pagkakalapit 
ng pamilya, pagmamahaian nila, pagdadamayan nila sa isa't isa, 
pagtulong nila sa isa't isa sa sandal i ng mga kasawiang-palad, at 
kasiyahan at kagalakang ibinubunga niyon. Ito ay subok na at alam 
na ng lahat. Ang lahat ng kapakinabangang ito ay rnababaligtad 
kapag ang pagkalagot ng ugnayang pampamilya ang umiral at 
magkakaroon pa ng pagkakalayo ng loob. 

6. Ang Karapatan ng Mag-asawa 

Ang pag-aasawa ay mayroong mga mahalagang resulta at mga 
malaking kinakailangan sapagkat ito ay nagbibigkis sa mag-asawa. 
Tungkulin ng bawat isa sa kanila na gampanan ang karapatan ng 
isa't isa: mga karapatang pampisikal, mga karaptang panlipunan, 
at mga karapatang pampananalapi. 

Tungkulin ng mag-asawang pakitungahan ang isa't isa sa 
kanila ayon sa kung ano ang makatuwiran. Ibibigay ng lalaki ang 
karapatang kinakailangan ng maybahay nang buong kagandahang- 



^arapatan 



loob at kaluwagan, walang pagkasulam sa pagbibigay at walang 
pagpapaliban. Nagsabi si Allah (4: 19): "...Pakitunguhan ninyo 
sila ayon sa kung ano ang makatuwiran...." At nagsabi pa Siya 
(2:228): "...At sila na mga babae ay may karapatang katulad 
ng tungkulin nila ayon sa kung ano ang makatuwiran; subalit 
ang mga lalaki ay may isang antas ng pananagutan sa kanila. 
..." Tungkulin din ng maybahay na ibigay sa kanyang asawa ang 
kinakailangan niyang ibigay rito. Kapag ginampanan ng mag- 
asawa ang tungkulin nila sa isa't isa, kanilang buhay ay magiging 
maligaya at magtatagal ang kanilang pagsasama. Subalit kung 
nangyari ang kabaliktaran, magkakaroon ng hidwaan at alitan at 
magiging miserable ang buhay ng bawat isa sa kanila, 

Bumanggit ang maraming bahagi ng Qur'an at Hadith ng 
tagubilin sa babae at ng pagsasaalang-alang sa kanyang kalagayan 
na imposibleng maging ganap. Nagsabi ang Sugo ni Allah (SAS): 
"Pakitunguhan ninyonang mabuti ang mga kababaihan. Tunay 
na ang babae ay nilikha mula sa tadyang. At tunay na ang 
pinakabaluktot na bahagi sa tadyang ay ang pinakamaiaas nito, 
Kaya kung tatangkain mong tuwirin ito, mababali mo ito; kung 
pababayaan mo ito, mananatili itong baluktot Kaya naman 
pakitunguhan ninyo nang mabuti ang mga kababaihan. " Sa isa 
namang sanaysay: "Tunay na ang babae ay nilikha mula sa 
tadyang at hindi magigiging tuwid sa iyo kahit sa anong paraan; 
kaya kung kalulugdan mo siya, kalugdan mo siya na mayroon 
siyang kabaluktutan. Kung tatangkain mong tuwirin siya, 
mababali mo siya; at ang pagbali sa kanya ay ang pagdidiborsiyo 
sa kanya. " Nagsabi pa ang Sugo (SAS): "Huwag kasusuklaman 
ng lalaking mananampalataya ang babaeng m an an amp al at ay a. 
Kung may kinasusuklaman siya sa mula rito na isang ugali, 
malulugod naman siya rito sa ibang ugali nito. " Ang mga Hadith 
na ito ay naglalaman ng patnubay ng Propeta (SAS) sa kanyang 



9V#a karapatan 



mga tagasunod kung papaanong pakikitunguhan ng lalaki ang 
babae. Nararapat na ang hilingin niya sa babae ay ang madali 
sapagkat ang kalikasan nito na kasama ng pagkakalikha nito ay 
hindi magiging ganap, datapuwa't kailangang magtaglay ng 
kabaluktutan. Hindi maaaring masiyahan ang isang lalaki sa isang 
babae kung hindi ito nagtataglay ng kalikasang nilikha para sa 
babae. Nasasaad din sa mga Hadith na ito na nararapat na 
ipaghambing ng isang tao ang mga magaganda at ang mga 
masasamang pag-uugali ng isang babae sapagkat kapag mayroong 
isang ugaling kinaiinisan siya sa babae, ihambing niya ang ugaling 
ito sa isa pang ugali nito na kinalulugdan niya at huwag niyang 
tingnan ito ng may pagkayamot at pagkainis lamang. 

Tunay na mar ami sa mga asawa ang nagnanais na ang kanilang 
mga maybahay ay perpekto. Ito ay isang bagay na imposibleng 
mangyayari. Dahil doon ay nasasadlak sila sa pighati at hindi nila 
magawang masiyahan at magpakaligaya sa mga maybahay nila. 
At baka mauwi pa iyon sa diborsiyo gaya ng sinabi ng Propeta 
(SAS): "Kung tatangkain mong tuwirin siya, mababali mo siya; 
at ang pagbali sa kanya ay ang pagdidiborsiyo sa kanya. " Kaya 
nararapat para sa asawa na maging maluwag at ipagwalang-bahala 
ang lahat ng ginagawa ng maybahay kapag hindi naman 
nakalalabag sa alituntunin ng Islam o nakayuyurak sa karangalan. 

Ilan sa mga Karapatan ng Maybahay sa Kanyang Asawa 

Kabilang sa mga karapatan ng maybahay sa kanyang asawa na 
gampanan nito ang tungkuling gumastos para sa kanyang 
pangangailangan gaya ng pagkain, inumin, damit, tirahan, at mga 
kaugnay rito dahil ang sabi ni Allah (2:233): "...At tungkulin ng 
ama ang pagtutustos sa mga ina at ang pagpapadamit sa mga ito 
alinsunod sa kung ano ang makatuwiran...." Nagsaabi naman 
ang Propeta (SAS): "At sa kanila [mga maybahay] ay tungkuling 



9#£<a karapatan 



23 



ninyo ang pagtutustos sa kanila at ang pagpapadamit sa kanila 
ay on sa kung ano ang makatuwiran. " Tinanong din siya kung ano 
ang karapatan ng maybahay ng sinuman sa sa atin. Nagsabi siya 
(S AS): "Na pakakainin mo siya kapag kumain ka, padadamitan 
mo siya kapag may idinadamit ka, Hindi mo siya sasaktan sa 
mukha, hindi mo siya pipintasang pangit, at Hindi mo siya iiwan 
kung Hindi sa bahay. " 

Kabilang pa sa mga karapatan ng maybahay sa kanyang asawa 
na maging makatarungan ito sa kanya at iba pa nitong maybahay 
kung ito ay may ikalawang maybahay: maging makatarungan ito sa 
kanilang dalawa sa pagsusustento, pabahay, paghahati ng oras, at sa 
lahat ng bagay na maaari itong maging makatarungan sapagkat ang 
pagkiling sa isa sa kanila ay isa sa mga malalaking kasalanan. 
Nagsabi ang Propeta (SAS): "Ang sinumang may dalawang 
maybahay at kumiling siya sa isa sa dalawa, pupuni a siya sa 
Araw ng Pagbubuhay na ang kalahati ng katawan niya ay 
nakakiling. " 

Hinggil naman sa mga bagay na ang asawa ay hindi maaari ng 
maging makatarungan gaya ng pagmamahal at kapanatagan ng 
loob (sa isa sa kanila), wala siyang kasalanan doon sapagkat ito ay 
labas sa kanyang kakayahan. Nagsabi si Allah (4: 129): "At hindi 
ninyo makakaya na maging makatarungan sa inyong mga 
may-bahay kahit pa man magpunyangi kayo,..." Hinahati-hati 
noon ng Sugo ni Allah (SAS) (ang anumang mayroon siya) sa 
kanyang mga maybahay. Makatarungan siya sa paghahati-hati at 
dumadalangin siya ng ganito: "O Allah, ito ang paghahati-hati 
ko sa anumang napanghahawakan ka; kaya huwag Mo po 
akong sisihin sa napanghahawakan Mo (puso) ngunit hindi ko 
napanghahawakan. " 



c Xarapalan 



Ngunit kung sakaling itinangi niya ang isa sa dalawa sa dami 
ng gabi ng pagtulog nang may pagsang-ayon naman nito, walang 
masama. Inilalalan noon ng Sugo ni Allah (SAS) para kay 4 A'ishah 
ang araw nito at ang ang araw ni kay Sawdah nang ibinigay nito 
iyon kay * A'ishah. Ang Sugo ni Allah (SAS) ay nagtatanong noong 
siya ay nasa sandal i ng kanyang karamdaman na ikinamatay niya: 
"Saan ako bukas, saan ako bukas?" Pinahintulutan siya ng 
kanyang mga maybahay na manatili kung saan niya nais. At 
nanatili siya sa bahay ni * A'ishah hanggang sa mamatay siya. 

Ilan sa mga Karapatan ng Asawa sa Kanyang Maybahay 

Hinggil naman sa mga karapatan ng asawa sa kanyang 
maybahay, ang mga ito ay higit na maJaki sa kaysa karapatan ng 
maybahay niyasakanya sapagkat ang sabi ni Allah (2:228): "...At 
siia na mga babae ay may karapatang katulad ng tungkulin nila 
ayon sa kung ano ang makatuwiran, subalit ang mga lalaki ay 
may karapatan sa kanila na higit ng isang antas...." Ang lalaki 
ay tagapangalaga ng babae, nagtataguyod ng mga kapakanan nito, 
humuhubog dito, at pumapatnubay rito gaya ng sinabi ni Allah 
(4:34): "Ang mga lalaki ay mga tagapangalaga ng mga babae 
sapagkat itinangi ni Allah ang mga lalaki kaysa sa mga babae 
dahil gumugugol sila para sa mga babae ng muia sa kanilang 
mga yaman...." 

Kabilang sa mga karapatan ng lalaki sa kanyang maybahay ay 
na sundin siya nito hinggil sa anumang hindi pagsuway kay Allah, 
at na pangalagaan nito ang kanyang lihim at ang kanyang ari-arian 
sapagkat nagsabi ang Propeta (SAS): "Kung ako ay mag-uutos sa 
isa na magpatirapa sa isa pa, inutusan ko na sana ang babae na 
magpatirapa sa asawa niya. " Sinabi pa niya: "Kapag inanyayahan 
ng lalaki ang kanyang maybahay sa kanyang higaan at tumanggi 



karapatan 



ito na pumunta kaya magdamag siyang galit na galit dito, 
susumpain ito ng mga anghel hanggang sa mag-umaga, " 

Kabilang din sa mga karapatan niya sa kanyang maybahay na 
huwag itong gagawa ng gawaing magkakait sa kanya ng lubusang 
kasiyahan, kahit pa man iyon ay isang boluntaryong pagsamba 
sapagkat ang sabi ng Propeta (S AS): "Hindi pinahihintulutan ang 
isang babae na mag-ay uno (kapag hindi Ramadan), samantalang 
ang kanyang asawa ay nasa piling, maliban kung may pahintulot 
ito. At hindi siya magpapahintulot sa sinuman sa bahay nito kung 
walang kapahintulutan nito. " 

At itinakda ng Sugo ni Allah (S AS) na ang lugod ng asawa sa 
kanyang maybahay ay isa sa mga dahilan pg pagpasok nito sa 
Paraiso. Iniulat ni at-Tirmidhi mula sa Hadith na isinalaysay ni 
Umm Salamah (RA) na ang Sugo ni Allah (SAS) ay nagsabi: "Ang 
alinmang babae, na namatayan ng kanyang asawa na nalulugod 
sa kanya, ay papasok sa Paraiso. " 

7. Ang mga Karapatan ng mga 
Pin uno at mga Nasasakupan 

Ang mga pinuno ay ang mga nangangasiwa sa mga kapakanan 
ng mga Muslim, walang ipinag-iba kung ang pangangasiwa ay 
pangkalahatan gaya ng kataas-taasang pangulo sa isang bansa o 
partikular gaya ng isang pangulo sa isang partikular na 
pangasiwaan o isang partikular na gawain. Ang lahat ng mga 
pinunong ito ay may karapatang tungkuling gampanan sa kanila 
ng kanilang mga nasasakupan at ang mga nasasakupan ay may 
karapatan din naman sa kanila. 

Ang mga karapatan ng mga nasasakupan sa mga nam urn uno 
ay na gampanan nila ang ipinagkati walang tungkulin na iniatang 
ni Allah sa kanila at inobliga Niya sa kanila na gampanan gaya ng 
katapatan sa mga nasasakupan at pag-aakay sa mga nasasakupan sa 



9*7#a ^Kampalan 



matuwid na sistemang magseseguro ng mga ikabubuti sa Mundo at 
sa Kabilang Buhay. At iyon ay sa pamamagitan ng pagsunod sa 
landas ng mga mananampalataya na siyang landas na tinatahak 
noon ng Sugo ni Allah (S AS) sapagkat naroon ang ikaliligaya niia, 
ng kanilang mga nasasakupan at ng sinumang nasa ilalimng 
kanilang kapangyarihan. Ito ang pinakamasidhing dahilan ng 
pagkalugod ng mga nasasakupan sa mga namumuno sa kanila, 
pagkakaugnay sa pagitan nila, pagpapasailalim sa mga kautusan 
nila, at pag-iingat sa ipinagkatiwalang tungkulin na itinalaga nila 
sa mga ito. Sapagkat ang sinumang nangingilag magkasala kay 
Allah, mangingilag din ang mga tao na magkasala sa kanya; ang 
sinumang nagpapalugod kay Allah, pangangalagaan siya Nito sa 
panliligalig ng mga tao at gagawin Nito na malugod sa kanya ang 
mga tao sapagkat nasa kamay ni Allah ang mga puso ng mga tao 
na binabago Nito sa paraang ninanais Nito. 

Ang mga karapatan nam an ng mga pinuno sa mga nasasakupan 
ay ang katapatan sa kanila sa anumang hinahawakan ng isang tao 
na mga tungkulin sa kanila, ang pagpapaalaala sa kanila kapag 
nagpabaya siya, ang pananalangin sa kanila kapag lumihis sila sa 
katotohanan, at ang sundin sa kanilang kautasan kung walang 
pagsuway kay Allah sapagkat doon nakasalalay ang pamamahala 
at ang kaayusan nito. Sa pagsalungat sa kanila at pagsuway sa 
kanila nagmumula ang paglaganap ng kaguluhang bayan (anarkiya) 
at mga katiwalian. Dahil doon, ipinag-utos ni Allah ang pagtalima 
sa Kanya, at ang pagtalima sa Kanyang Sugo at sa mga may 
katungkulan. Nagsabi Siya (4:159): "O mga sumampalataya, 
sundin ninyo si Allah at sundin ninyo ang Sugo at ang mga may 
katungkulan sa inyo...." Nagsabi naman ang Propeta (SAS): 
"Tungkulin ng isang Muslim na dinggin at sundin ang [utos na] 
naiibigan niya at kinaiinisan niya maliban kung inuutusan siya 
na sumuway [kay Allah J sapagkat kapag inutusan siyang 
sumuway [kay Allah], wala nangpagdinig at pagtalima. " Nagsabi 



nam an si 'Abdullah Ibnu 'Umar (RA): "Noong kasama kami ng 
Propeta (SAS) sa isang paglalakbay ay tumigil kami sa isang pook 
at pagkatapos ay nanawagan ang tagatawag ng Sugo ni Allah 
(SAS): 'Magtipon para sa Salah! ' Kaya nagtipon kami sa Sugo ni 
Allah (SAS) at nagsabi siya: 'Tunay na walang propetang isinugo 
ni Allah na hindi nito tungkulin na gabayan ang mga tagasunod 
nito sa nalalaman niyang mabuti para sa kanila at pagbalaan 
sila sa nalalaman niyang masama para sa kanila. At tunay na 
ang kalipunan ninyong ito ay inilagay ang katiwasayan nito sa 
Simula nito at dadapuan ang katapusan nito ng pagsubok at mga 
bagay-bagay na mamasamain ninyo. Magsisidatingan [ang mga] 
pagsubok na palakas nangpalakas. Darating ang isang pagsubok 
at magsasabi ang mananampalataya y 'Heto na ang aking 
kasawian.' Darating ang isa pang pagsubok at magsasabi ang 
mananampalataya, 'Hetona nga. ' Kaya ang sinumang naiibigan 
na ilayo sa Impiyerno at ipasok sa Paraiso ay hayaang puntahan 
siya ng kamatayan niya samantalang siya ay sumasampalataya 
kay Allah at sa Ruling Araw at gawin niya sa mga tao ang 
ninanais niyang gawin sa kanya. Ang sinumang nagpahayag ng 
katapatan sa isang pinuno — kaya naman ibinigay niya ang 
pagsang-ayon ng kanyang kamay at katapatan ng kanyang puso 
— ay sumunod dito kung makakaya niya. At kung may dumating 
sa [pinunong] ito na iba pang aagaw sa kanyang [pamumuno] 
ay tagain ninyo ang leeg niyon. ' " Iniulat ito ni Imam Muslim. 
Tinanong ang Propeta (SAS) ng isang lalaki. Nagsabi ito: "0 Sugo 
ni Allah, ano po ang palagay ninyo kung pinamahalaan kami ng 
mga pinunong hinihingi sa amin ang kanilang karapatan subalit 
ipinagkakait naman nila ang aming karapatan? At ano po ang 
ipag-uutos mo sa amin? Iniwasan siya nito ngunit muli itong 
nagtanong sa kanya kaya nagsabi ang Sugo ni Allah (SAS): 
'Makinig kayo at tumalima kayo sapagkai pananagutan lamang 



9##3 ^aropalan 



nila ang iniatang sa kanila at pananagutan lamang ninyo ang 
iniatang sa ninyo. 9 " 

Kabilang din sa mga karapatan ng mga pinuno sa kanilang mga 
nasasakupan na tulungan ng mga nasasakupan ang kanilang mga 
pinuno sa mga katungkulan ng mga ito. Sila ay dapat maging 
katuwang ng mga ito sa pagpapatupad ng katungkulang 
ipinagkatiwala sa mga ito. Dapat malaman ng bawat isa ang 
kanyang papel at ang kanyang pananagutaan sa lipunan upang 
sumulong ang lahat ayon sa paraang ninanais. Ang mga 
namumuno, kapag hindi sila tinulungan ng mga nasasakupan sa 
kanilang mga tungkulin, ay hindi sila makagagawa nang ayon sa 
paraang ninanais. 

8. Aug Karapatan 
ng mga Kapit-bahay 

Ang kapit-bahay ay ang malapit sa iyo sa tirahan. Siya ay may 
malaking karapatan sa iyo. Kung siya ay kamag-anak mo at siya 
ay Muslim pa, mayroon siyang tatlong karapatan: karapatan ng 
kapit-bahay, karapatan ng kamag-anak, at karapatan sa Islam. 
Kung siya ay isang Muslim ngunit hindi kamag-anak, mayroon 
siyang dalawang karapatan: karapatan ng kapit-bahay at karapatan 
sa Islam. Ganoon din kung siya ay isang kamag-anak ngunit hindi 
isang Muslim, mayroon siyang dalawang karapatan: karapatan ng 
kapit-bahay at karapatan ng kamag-anak. Kung siya ay di-kamag- 
anak at hindi Muslim, mayroon siyang isang karapatan: karapatan 
ng kapit-bahay. Nagsabi si Allah (4:36): "...At sa mga magulang 
ay gumawa ng magaling, at pati sa mga kamag-anak, mga ulila, 
mga dukha, kapit-bahay na kamag-anak, kapit-bahay na di- 
kaanu-ano,..." Sinabi naman ng Propeta (SAS): "Hindi tumigil si 
(Anghel) Gabriel sa pagtatagubilin sa akin tungkol sa kapit- 
bahay hanggang sa inakala kong gagawin na niya itong 
tagapagmana ng kapit-bahay nito, " 



9*lga tJCarapahn [29 



Kabilang pa sa mga karapatan ng kapit-bahay sa kanyang kapit- 
bahay ay na gumawa siya rito ng magaling sa abot ng kanyang 
makakaya sa pamamagitan ng kanyang salapi, impluwensiya, at 
tulong sapagkat nagsabi ang Sugo ni Allah (SAS): "Ang 
pinakamabuti sa mga kapiubahay para kay Allah ay ang 
pinakamubuti sa kanila sa kanyang kapit-bahay. " Sinabi pa niya: 
"Ang sinumang naniniwala kay Allah at sa Kabilang Buhay ay 
gumawa ng magaling sa kanyang kapit-bahay. " Sinabi pa niya: 
"Kapag nagluto ka ng sopas, dagdagan mo ang tubig nito at 
magbigay ka sa iyong kapit-bahay. " Bahagi rin ng paggawa ng 
magaling sa kapit-bahay ay ang magkaloob ng mga regalosa 
kanila sa mga pagdiriwang sapagkat ang regalo ay nagiging sanhi 
ng pagmamahalan at nag-aalis ng poot. 

Kabilang pa rin sa mga karapatan ng kapit-bahay sa kanyang 
kapit-bahay ay na rnagpigil siya na makasakit dito sa salita at sa 
gawa sapagkat nagsabi ang Sugo ni Allah (SAS): "Sumpa man kay 
Allah, hindi siya sumasampalataya; sumpa man kay Allah, hindi 
siya sumasampalataya. " Nagsabi sila: "Sino po, Sugo ni Allah?" 
Nagsabi siya: u Ang taong hindi ligtas ang kanyang kapit-bahay sa 
kanyang mga kasamaan. " Sa isa namang sanaysay ay ganito ang 
sinabi: "Hindi papasok sa Paraiso ang sinumang hindi ligtas ang 
kanyang kapit-bahay sa kanyang mga kasamaan. " 

Marami sa mga tao sa ngayon ang hindi nagbibigay-pansin sa 
karapatan ng kapit-bahay at hindi ligtas ang kanilang mga kapit- 
bahay sa kanilang kasamaan. Makikita mong palagi silang may 
alitan at hidwaan sa mga ito, at may ginagawang paglabag sa mga 
karapatan ng mga ito at pamiminsala sa salita at sa gawa. Ang lahat 
ng ito sumasalungat sa ipinag-utos ni Allah at ng kanyang Sugo 
(SAS) at nag-uudyok sa pagkakahati-hati ng mga Muslim, 
pagkakaiayo ng kanilang mga puso, at pagsira ng ilan sa kanila sa 
karangalan ng iba sa kanila. 



9. Aug mga Karapatan ng 

mga Kapwa Muslim sa Kabuuan 

Ang mga karapatang ito ay lubhang marami. Ang ilan sa mga 
ito ay nabanggit sa Hadith na nagsasaad na ang Propeta (S AS) ay 
nagsabi: "Ang karapatan ng isang Muslim sa kapwa niya Muslim 
ay anim: kapag nakaiagpo mo siya ay batiin mo siya, kapag 
inanyayahan ka niya ay paunlakan mo siya, kapag humingi siya 
sa iyo ng payo ay payuhan mo siya, kapag bumahin siya at 
nagsabi ng alhamdu lilldh ay magsabi ka sa kanya ng 
yarhamukalldh, kapag nagkasakit siya ay dalawin mo siya, at 
kapag namatay siya ay dumalo ka sa kanyang libing >} Ang 
Hadith na ito ay naglalaman ng ilang pahayag sa mga karapatan 
ng mga Muslim sa isa't isa, 

Unang Karapatan 

Ang pagbati ay isang sunnah mu 'akkadah (gawaing mariing 
itinatagubilin). Ito ay isa sa mga dahilan ng pagbubuklod at 
pagmamahalan ng mga Muslim gaya ng nasasaksihan at gaya ng 
ipinahihiwatig ng sinabi ng Propeta (SAS): "Sumpa man kay 
Allah, Hindi kayo papasok sa paraiso hanggang Hindi kayo 
sumasampalataya at Hindi kayo sumasampalataya hanggang 
Hindi kayo nagmamahalan, Ibig ba ninyong ipabatid Ko sa inyo 
ang isang bagay na kapag ginawa ninyo ito ay magmamahalan 
kayo? Ipalaganap ninyo ang pagbati (ng assaldmu 'alaykum) sa 
isa't isa sa inyo. " Ang Sugo ni Allah (SAS) ay nagpapasimula sa 
pagbati sa sinumang makasalubong niya at bumabati rin siya ang 
mga batang paslit kapag nadaanan niya ang mga ito. 

Ang sunnah (itinatagubilin) ay unang babati ang nakababata 
sa nakatatanda, ang kakaunti sa nakararami, at ang nakasakay sa 
naglalakad. Subalit kung hindi isinagawa ang sunnah ng nararapat 
gumawa nito ay isagawa ito ng iba upang hindi mawala ang 
pagbati. Kapag hindi bumati ang nakababata ay bumati ang 



31 



nakatatanda, at kapag hindi bumati ang kakaunti ay bumati ang 
nakararami upang magtamo ng gantimpala. 

Nagsabi si * Ammar Ibnu Yasir (RA): "May tatlong bagay na 
kapag tinaglay ninuman ay naging ganap na ang kanyang 
pananampalataya: ang katarungan mula sa sarili iyong sarili, ang 
pagbati sa sinuman, at ang pagkakawang-gawa sa kabila ng 
kasalatan." Kapagka ang pagpapasimula sa pagbati ay sunnah 
(itinatagubilin), ang pagtugon dito ay fard kifdyah, ibig sabihin, 
kapag ginampanan ng isa o iilan ay sapat na iyon para sa mga 
nalalabi. Kaya kapag bumati sa isang pangkat at tinugon ng isa sa 
kanila, sapat na iyon para sa nalalabi. Nagsabi si Allah (4:86): "At 
kapag binati kayo ng isang pagbati, bumati kayo ng higit na 
mainam kaysa roon o gantihan ninyo iyon.*,." Samakatuwid, 
hindi makasasapat sa pagtugon ng pagbati na assalamu 'alaykum 
ang magsabi ng hello lamang sapagkat ito ay hindi mas mainam 
kaysa sa assalamu 'alaykum at hindi rin katulad nito. Kaya kapag 
sinabihan ng assalamu 'alaykum ay magsabi ng 'alaykumus Saldm; 
at kapag sinabihan ng hello ay magsasabi rin ng hello na siyang 
katulad, at kung madadagdag pa ng pagbati ay lalong mainam. 

Aug ikalawang Ka rap a tan 

Kapag inanyayahan ka niya ay paunlakan mo siya, Ibig sabihin, 
kapag inanyayahan ka niya sa kanyang bahay na kumain o 
maging anuman iyon ay paunlakan mo siya. Ang pagtugon sa 
paanyaya ay isang sunnah mu'akkadah (lubhang itinatagubilin) 
sapagkat may dulot itong pagpapalubag sa puso ng nag-aanyaya at 
nagiging dahilan ngpagmamahalan at pagkakalapit ng damdamin. 
Samantala, hindi nam an nasasaklawan niyon ang pigmg sa kasal 
sapagkat ang pagtugon sa paanyaya para rito ay isang tungkuling 
nakabatay sa mga nakatakdang kondisyon 1 sapagkat ang sabi ng 

1 Ang sunmsunod ang ilan sa mga naturangkaidisyon: 



9>7ga ^Karapalan 



Propeta (SAS) hinggil dito: "Ang sinumang Hindi iumugon 
ay sumuway na kay Allah at sa Kanyang Sugo. " 

Marahil ang sinabi ng Propeta (SAS) na kapag inanyayahan ka 
niya ay paunlakan mo siya ay sumasaklaw pati sa pag-anyaya na 
alalayan siya at tulungan siya. Kung gayon, ikaw ay inaatasang 
paunlakan siya. Kapag inanyahan ka niya upang tulungan siya sa 
pagbuhat ng isang bagay o sa pagtapon niyon o anumang katulad 
nito, ikaw ay inaatasang alalayan siya sapagkat ang sabi ng Propeta 
(SAS): "Ang mananampalataya sa kapwa mananampalataya ay 
katulad ng isang gusali—pinatatatag nila ang isa y t isa. " 

Ang Ikatlong Karapatan 

Kapag humingi siya sa iyo ng payo ay payuhan mo siya, Ito ay 
nangangahulugang kapag nagsadya siya sa iyo upang hingin ang 
payo mo sa kanya hinggil sa isang bagay ay payuhan mo siya 
sapagkat ito ay bahagi ng pananampalataya tulad ng sinabi ng 
Propeta (SAS): "Ang pananampalataya ay ang pagpapayo alang- 
alang kay Allah, alang-alang sa Kanyang Aklat, ^lang-alang sa 
Kanyang Sugo, alang-alang sa mga pinuno ng mga Muslim, at 
alang-alang sa kanilang nasasakupan." 

Sa kabilang dako, kung hindi siya pumunta sa iyo upang hingin 
ang iyong payo ngunit kung may ibubunga namang kapinsalaan o 
kasalanan ang tatangkain niyang gawin, tungkulin mong payuhan 
siya kahit hindi siya pumunta sa iyo sapagkat ito ay bahagi ng 
pag-aalis ng nakapipinsala at nakasasama sa mga Muslim. Kung 
wala namang ibubuiigang kapinsalaan ni kasalanan ang kanyang 
gagawin ngunit sa tingin mo ay lalong kapaki-pakinabang kung 



1 . Na ang paanyaya ay sa unang araw; 

2. Na angnag-aanyaya ay isang mabuting Muslim na ipinagbabawal na layuan; 

3. Na tahasang inanyayahan; 

4. Na angkmikita ngnag-aanayaya ay hmdi gdmg sa ipinagbabawal ng islam: 
6, banyayahan 



[in 



^arapnlan 



iba roon ang kanyang gagawin, hind mo tungkuling magsabi ng 
anuman sa kanya maliban kung hihingi siya sa iyo ng payo at 
kapag nagkagayon ay kailangan nang magbigay ng payo. 

Ang Ikaapat na Karapatan 

Kapag bumahin siya at nagsabi ng alhamdu lilldh ay magsabi 
ka sa kanya ng yarhamukallah. Ibigsabihin: kaawaan ka ni Allah, 
bilang pagpapasalamat sa kanya sa pagpupuri niya sa kanyang 
Panginoon matapos bumahin. Subalit kapag bumahin siya at hindi 
nagsabi ng alhamdu lilldh wala siyang karapatan na sabihan ng 
yarhamukallah (kaawaan ka ni Allah) sapagkat hindi siya nagpuri 
kay Allah (hindi nagsabi ng alhamdu lilldh) kaya ang ganti sa 
kanya ay na hindi rin sasabihin ng yarhamukallah. 

Ang pagsabi ng yarham ukallah sa bumahin kapag nagsabi ito 
ng yarhamukallah ay isang tungkulin at tungkulin din naman ng 
bumahin na tumugon kaya magsasabi siya ngyahdikumuUdhu wa 
yuslihu bdlakum (Patnubayan nawa kayo ni Allah at pabutihin nawa 
Niya ang myong kalagayan.). Kapag nagpatuloy angpagbahin 
niya at tatlong ulit ka nang nagsabi sa kanya ng yarhamukallah, sa 
ikaapat na pagkakataon ay magsabi ka sa kanya ng dfdkalldh 
(Pangalagaan ka ni Allah), sa halip na magsabi ng yarhamukallah. 

Aug Ikalimang Karapatan 

Kapag nagkasakit siya ay dalawin mo siya. Ito ay karapatan 
niya sa mga kapatid niyang Muslim kaya naman tungkulin nilang 
gawin iyon. At kapagka ang may-sakit ay may iba pang karapatan 
sa iyo dahil sa siya ay isang kamag-anak o kasamahan o kapit- 
bahay, ang pagdalaw sa kanya ay lalong binibigyang-diin. 

Ang pagdalaw ay ayon sa kalagayan ng may sakit at ayon sa 
kalagayan ng sakit. Maaaring itakda ng kalagayan ang kadalasan 
ng pagdalaw sa kanya at maaari ring itakda ng kalagayan ang 
kadalangan ng pagdalaw sa kanya. Samakatuwid, ang nararapat ay 
ang isaalang-alang ang mga kalagayan. Ang itinatagubilin para sa 



34 



sinumang dumadalaw sa isang may-sakit na tanungin niyaito 
tungkol sa kalagayan nito, ipanalangln niya ito, at buksan niya 
para rito ang pinto ng kaginhawahan at pag-asa sapagkat iyon ay 
malaking dahilan ng paglusog at paggaling. Nararapat na ipaalaala 
niya rito ang pagbabalik-loob kay Allah sa paraang hindi 
nakapangingilabot para rito. Magsasabi, siya rito, halimbawa; "Sa 
sakit mong ito ay may matatamo kang mabuti sapagkat sa ang 
karamdaman ay ipinantatakip ni Allah sa mga pagkakasala at 
pinapawi Niya rin sa pamamagitan nito ang mga nagawang masama 
at baka ikaw ay magtamo pa, dahil sa pagkakaratay mo, ng 
maraming gantimpala dahil sa madalas na pag-aalaala kay Allah, 
paghingi ng tawad, at pananalangin." 

Aug Ikaanim na Karapatan 

Kapag namatay siya ay dumalo ka sa kanyang libing. Ang 
pagdalo sa libing ay kabilang sa mga karapatan ng isang Muslim sa 
kapwa niya Muslim. Sa pagdalong ito ay may nakalaang malaking 
gantimpala sapagkat napatotohananbuhat sa Propeta (SAS) na siya 
ay nagsabi: "Ang sinumang dumalo sa libing hanggang sa 
madasalan ang patay ay magkakamit siya ng isang qirdt; at ang 
sinumang dumalo rito hanggang sa mailibing ito ay magkakamit 
siya ng dalawang qirdt " May nagsabi: "Ano po ang dalawang 
qirat?" Nagsabi siya: u Katulad ng dalawang malaking bundok. " 

Ang Ikapitong Karapatan 

Kabilang sa mga karapatan ng isang Muslim sa kapwa Muslim 
ay ang iwasang gawan siya ng kapinsalaan sapagkat ang 
pamiminsala sa mga Muslim ay isang malaking kasalanan. Nagsabi 
si Allah (33:58): "At ang mga namiminsala sa mga lalaking 
mananampalataya at mga babaeng mananampalataya na 
walang nagawang masama ay tunay na nagpasan na ng salang 
paninirang-purt at maliwanag na kasalanan." Kadalasan, ang 
sinumang nagdulot sa kapwa niya Muslim ng kapinsalaan ay 



9%3 ^arapalnn 



pinaghihigantihan na ni Allah sa Mundo pa lamang bago pa 
sumapit ang Kabilang Buhay. Nagsabi ang Sugo ni Allah (SAS): 
"Huwag kayong magsuklaman, huwag kayong magtalikuran, 
datapuwat maging mga Ungkod ni Allah bilang mga 
magkakapatid Ang Muslim ay kapatid ng kapw a Muslim* Hindi 
niya ito ginagawan ng masama, Hindi niya ito iniiwan sa sandali 
ng pangangailangan nito, at Hindi niya ito hinahamak. Sap at 
nang kasamaan para sa isang tao na hamakin niya ang kapwa 
niya Muslim. Ang lahat ng nasa isang Muslim ay di-maaaring 
lapastanganin ng kapwa Muslim: ang kanyang buhay, ang 
kanyang pag-aari, at ang kanyang karangalan. " 

Ang mga karapatan ng isang Muslim sa kapwa Muslim ay 
maxami subaiit maaanng ang masakiaw na kahulugan nito ay ang 
sinabi ng Propeta (SAS); a Ang isang Muslim ay kapatid ng kapwa 
Muslim " Sapagkat kapag isinagavva niya ang hinihiling ng 
pagkakapatirang ito ay magsisikap siya na hangarin para sa kapwa 
Muslim ang lahat ng rnabuti at iiwasan ang lahat ng makapipinsala. 

10, Aug Karapatan ng mga BI-Mtsslim 

Ang mga di-Muslim ay binubuo ng lahat ng mga hindi 
su rnasampalataya sa Islam. Si la ay binubuo ng apat na uri: mga 
Harbi (naki kipagdigma), mga a. lust a min (u agpapaf angkii ik ), mga 
xiu'ahid ( nak i k: sa gk asundo), at mga Dfummi (di- Muslim na 
namnifaha.;i i?zvg ban sang Muslim). 

Ang mga ,y::(bi ay wislang ka ; aapaam -;a <stiu na pangalagaan o 
langjkiiiktm Aug mga Musta'min ay mayrcong karapatan sa alia, 
na pa?i£.::^agaai' ! sa I cob aa. Laialang panahon at takdang Higm 
sapagkat .ag :aar in ~"aaa , 9a .■ • u Af a *ng may isang kat^ana 

aaga Mmm/aik mi • ;a. a;kaaJa a a.? ;^a ! a*- aanmingin ma a a a 
iq-aag ar:./<k am,, -ma Santa m -.-aa .a. mgaatapos ay in -a ; 



^arapalan 



silang tapat sa atin sa kasunduan, wala silang anumang nilalabag, 
wala silang sinumang tinutulungan laban sa atin, athindinila 
pinupulaan ang ating pananampalataya sapagkat ang sabi ni Allah 
(9:4); "Maliban sa mga Mushik na ginawan ninyo ng kasunduan 
at pagkatapos ay hindi nagkukulang sa inyo ng anuman at 
hindi nakipagtulungan laban sa inyo sa isa man. Kaya tuparin 
ninyo sa kanila ang kasunduan sa kanila hanggang sa takdang 
panahon nila. Tunay na minamahal ni Allah ang mga 
nangingilag magkasala. 99 Sinabi paNiya(9:12): "Subalit kung 
sumira sila sakanilang mga sinumpaan matapos ang pagtitibay 
nila at tinuligsa nila ang inyong pananampalataya, kalabanin 
ninyo ang mga pinuno ng kawaiang-pananampalataya — tunay 
na sila ay wala silang pagtupad sa mga sinumpaan..," 

Ang mga Dhi mm i naman, sa lahat ng uri ng mga di-Muslim, ay 
sila ang may pinakamaraming karapatan at tungkulin. Iyon ay 
sapagkat sila ay namnmuhay sa bayan ng mga Muslim at nasa 
iialim ng kanilang pangangaiaga at kanilang pagtangkilik kapalit 
ng jizyah (buwis) na ibinibigay nila sa pamahalaan. Tungkulin ng 
namumuno sa mga Muslim na ipairal sa kanila ang patakaran ng 
Islam samga kasong kaugnay sa buhay, ari-arian, at karangalan at 
ipatutupad naman sa kanila ang mga kahatulang ukol sa paglabag 
sa pinaniniwalaan nilang ipinagbabawal. Tungkulin din ng 
pamahalaang Muslim na pangalagaan sila at iwasang makagawa 
kapinsalaan sa kanila. 

Kailangan din na makilala sila sa mga Muslim sa pamamagitan 
ng mga kasuutan, na hindi sila magpapakita sa publiko ng anumang 
bagay na minamasama sa Islam o bagay na may kaugnayan sa 
kanilang relihiyon tulad ng kampana at krus. Ang mga alituntunin 
para sa mga Dhimmi ay matatagpuan sa mga aklat ng mga pantas 
ng Islam. Hindi na natin pahahabain dito ang tungkol doon. 

Ang papuri ay ukol kay Allah, ang Panginoon ng mga nilalang; 
pagpalain at pangalagaan ni Allah ang ating Propeta na si 
Muhammad, at ang lahat ng kanyang mag-anak at kanyang mga 
Kasama. 



